(RABON GADO is a book on Inheritance in Islamic jurisprudence written in Hausa 
language spoken in Nigeria.The book explains how wealth left behind by a 
deceased in a family is shared among his living children, parents and other 
relatives. It lavs much emphasis on the practical aspect of sharing the wealth 
unlike other books written on the same subject whose emphasis were more on 
theoretical aspects.Tables and charts were shown at the end of every topic treated 
summarizing its content.Finally the book has been proof read by great Scholars 
and was found useful for readers interested in the field, especially those who 
understand Hausa language) 


RABON GADO: 


TAKAITACCIYAR HANYA 


LITTAFI NA BIYU (2) 


IBRAHIM SULEIMAN GWARAM 


ISBN: 978-56973-7-7 


RAMADAN, 1446 AH 


AFRILU, 2024 


ABUBUWAN DA KE CIKI 


BABI NA: SHAFI NA: 
Hukuncin Rabon Gadon da ya shafi Munasakha ..................... 1 
a. Halaye uku na Rabon Munasakha ............................... 1 
b. Yadda ake gudanar da Rabon Munasakha ..................... 3 
Fita daga cin Gado (Alftakharuj)...................................... 14 
Rabon Gado ga Zul-Arham ban kes amat enakan 16 
a. Sharrudan cin Gadon Zul-Arham ............................... 18 
b. Yadda ake rabawa Zul-Arham dukiyar Gado ................. 19 
Rabon Gado tare da Magaji Mata-maza (Al-Khunsa) ............. 23 
a. Tantance Mata-maza a matsayin Namiji ko Mace ............ 23 
b. Dangantakar Mata-maza da Mamaci ............................. 24 


c. Yadda ake raba Gado tare da Mata-maza (Malikivva) ...... 24 
d. Yadda ake raba Gado tare da Mata-maza (Shafi '1yya) .....29 


Rabon Gado tare da Dan-ciki (Al-ham-lu) ........................... 35 
a. Sharrudan bayar da Gado ga Dan-ciki ....................................... 36 
b. Dangantakar Dan-ciki da Mamaci .................................. 37 
c. Yadda ake raba Gado tare da Dan-ciki ............................ 38 
Rabon Gado tare da wanda ya 'bace (A/-maf-kud) .................. 42 
a. Yadda ake tantance halin wanda ya 'bace ......................... 42 
b. Yadda ake raba Gado tare da Al-maf-kud .................................. 44 
Gadon Magada juna wadanda su ka mutu tare ........................ 47 
Amsoshin tambayoyi .................... ar B 50 
Litattafan da aka duba ..................... a 55 


SADAUKARWA 


Na sadaukar da wannan littafi ga mahaifiyata, Marigayiya Malama Khadija 


Idris, Gwaram, a Jihar Jigawa. Allah ya yi mata rahama, amin. 


GODIYA 


Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanar da mutum abinda bai sani ba. 
Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu 


(SAW) da alayensa da sahabbansa gaba dayansu. 


Bayan haka ina matukar godiya ga sarkin malaman Jahun, Malam Hamza 
Umar wanda ya bada shawarwari wajen tsara littafin kuma ya dauki 
dawainiyar gyara shi kalma bayan kalma. Sai kuma Yusuf Alkhasim na 
“Yusuf Computers International, Birnin kudu”, wanda ya dauki hakuri 


kwarai da gaske wajen tsara littafin a computer. 


Ina godiya ga Malaman da suka duba littafin kuma suka sanya albarka, 
kamar Ustaz Haruna Hashim Gumel, Khadi Bashir Jahun, da Mujahid 
Malam Bayero Adamu, Jigawar Sarki,karamar hukumar Dutse. Sai 
mashahuran Malamanmu na Kano kamar su Dr. Umar Sani Fage da Sheikh 


Aminu Ibrahim Daurawa. 


Ina kara godiya ga duk wadanda suka taimaka wajen bugawa da 
kaddamarwar wannan littafi, musamman masarautar Dutse,a karkashin 
jagorancin Mai martaba Sarkin Dutse Alh. Dr. Muhammadu Nuhu Sunusi. 


Allah ya kara masa lafiya tare da Imani. 


A Karshe ba zan manta da dalibata ba, mai albarka, marubuciya Jamila Umar 
Tanko bisa jajircewarta wajen Karawa littafin farin-jini da Karbuwa a wajen 


jama'a 


Na gode. 


JAWABIN MALAMINA AKAN LITTAFIN 
Bismillahir Rahmanir Rahim 


Godiya ta tabbata ga Allah madaukaki, wanda ya yiwa musulmi wasiya akan 
gado. Tsira da amincin Allah su tabbata ga manzo Muhammad (S.A.W), 
wanda ya ce “ku koyi ilmin rabon gado, kuma ku koyawa mutane domin 


shine rabin ilmi, kuma shine farkon ilmin da za'a manta a cikin al'ummata”. 


Bayan haka na duba wannan littafi wanda yake dan karami amma kuma 
babba ne idan ka duba irin abubuwan da ya kunsa da kuma yawan fa'idarsa. 
Na tabbata idan mai karatu ya daure ya bishi a hankali, hakika, zai amfana 
da abubuwa masu yawa wanda zai yi wuva samun irinsu a tace kamar yadda 


suke anan. 


Mafiya yawan littattafan da ake wallafawa sunfi bada muhimmanci ne akan 
ilmin rabon gado akarance ba a aikace ba. Wannan littafin ya bada kokari 
kwarai da gaske wajen fitar da mas'alolin gado a'aikace wanda na tabbata 


zai amfani mutane wajen koyon rabon gado ta wannan takaitacciyar hanya. 


Da fatan Allah ya karbi wannan aiki ya sanya shi mai albarka kuma ya sanya 
shi cikin mizanin aiyukan malamin na alkhairi, da kuma dai duk sauran 


mutanen da suka taimaka littafin ya tabbata, amin. 
M. Hamza Umar Jahun 
Sarkin Malamai Jahun 


Lakcara a Kwalejin Ilmi, Gumel 


SANYA ALBARKA 


Dukkan yabo ya tabbata ga Allah mai rayawa da kashewa. Shine ya 


wajabta raba gado tsakanin maza da mata, vara da manya. 


Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu masoyinmu kuma 
annabinmu Muhammad dan Abdullahi, bawan Allah kuma manzonsa tare 


da mutanen gidansa da sahabbansa gaba dayansu. 


Babu shakka wannan littafi mai suna “Rabon Gado: Takaitacciyar 
hanya” wanda dan'uwa Ibrahim Suleiman Gwaram ya rubuta zai yi matukar 
amfani ga van'uwa musulmi. Na sami lokacin duba wannan littafi tun daga 
farkonsa har karshensa, kuma na gamsu da cewa marubucin yayi kokari 
ainun wajen kawo mas'alolin gado gwargwadon yadda za'a fahimta. 
Wannan littafi zai taimakawa 'van'uwa musamman wajen warware rikice- 
rikicen da akan ci karo da su in an zo rabon gado, saboda an rubuta shi cikin 
harshen Hausa kuma akwai karancin irin wadannan rubuce-rubuce a cikin 


harshen Hausa. 


A wasu lokutan a kan sami “yan kura-kurai a wajen raba gado saboda 
karancin iliminsa, to amma wannan littafi zai taimaka wajen kawar da kura- 


kuran da ka taso. 


Hakika rabon gado a cike yake da rikici, saboda haka Allah (SWT) 
shi da kansa ya bada ka'idojin da za'a bi a raba gado a cikin littafinsa mai 


tsarki (Alkur'ani) don haka bai barwa dan-Adam ya raba ba. 


Allah (SWT) ya nufa, ba za'a raba gado cikin dadin rai ba, ko yaya 
sai rai ya baci. Wannan ta sanya wasu suke kin raba gado wai don kada 
hadin kan gida ya wargaje. To amma tun da Allah ya wajabta a raba to babu 
makawa sai an raba in ana so hadin kan gidan ya dore. In ko ba'a raba ba to 


zumuncin wannan gida ya gama mutuwa. Shi gado ana so a yi gaggawar 


vi 


rabashi in da hali kafin ma a binne mamacin. Saboda tsananin kishi da Allah 
ya ke yi akan dukiyar marayu, tun daga nan duniya Allah yake kama maciya 
dukiyar marayu. A halin da muke ciki saboda son zuciya matsalar rabon 
gado tana daya daga cikin kararrakin da suka fi yawa a kotunmu. Magada 
ya kamata a rinka yin hakuri in an zo rabo. Domin a tuna an rasa wanda ya 


tara dukiyar ma bare abinda ya tara ya bari. 


Daga karshe ina rokon Allah (SWT) ya sakawa dan'uwa Ibrahim 
Suleiman Gwaram da alhairi, kuma ya bashi kwarin gwiwa da juriya wajen 
irin wadannan rubuce-rubuce. Haka kuma ina rokon duk wanda ya karanta 


wannan littafi ya sanva marubucin cikin addu'oinsa na alheri. 


Ustaz Haruna Hashim Gumel 
Cheif Registrar, Shari’ah Court of Appeal 


Dutse, Jigawa State 


vii 


GABATARWA 


Na fara da sunan Allah, mai rahama, mai jin kai. Godiya ta tabbata ga 
Allah Ubangijin halitta, mai rayawa, mai kashewa, Ubangijin da ya sanya 
mutuwa ta zama abar dandanawa ga kowane mai rai. Tsira da amincin Allah 
su tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammad da alayensa da 
sahabbansa. 


Bayan haka, ilmin rabon gado na daga cikin bangarorin ilmin da zai 
yi karanci a karshen zamani. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata 
a gare shi, a cikin ruwayar Imam Ahmad da Baihaki ya ce: 


"ku nemi ilmin rabon gado, kuma ku sanar da shi ga mutane, 
domin za a dauke wannan ilmin kuma fitina ta bavvana a 
lokacin da mutum bivu za su saba a kan rabon gado, babu 
wanda zai iya raba tsakaninsu" 


Hakika, kwadaitarwar wannan Hadisin da kuma ganin vadda rikicin 
rabon gado ke karuwa a wannan zamani sun yi mini kaimi na ga ya dace im 
bada gudunmawata a wannan fanni a cikin harshen mu na Hausa. 


Bavan wallafa littafi na farko, ga shi Allah Subhanahu wa-ta'ala va 
bani ikon rubuta littafi na bivu. Rabon Gado Takaitaccivar Hanva littafi na 
bivu (2) va kunshi babi-babi guda bakwai (7) wadanda suka shafi mas'alolin 
da Alkalai da kotunanmu su ke kishirwar yin nazari a kansu. Mas'aloli 
kamar rabon gado tare da wanda ya 'bace ko gadon dan ciki ko gadon Zul- 
arham da sauransu an bavvana su a littafin gwargwadon fahimta. Ina fata 
Allah va sa littafin va zama mai amfani ga 'va'uwa musulmi. 


A karshe, ina rokon Allah va vi min jagora akan tsara wannan littafi, 
tare da kakkabe duk wani kuskure da ka iva samuwa saboda ajizancin dan- 
Adam, amin. Wassalam 


Ibrahim Sulaiman Gwaram 
Ma'aikatar Ilmi, 

Sashen Makarantun Kimivva, 
Jihar Jigawa 


07030512212 


vili 


BABI NA DAYA (1) 


HUKUNCIN RABON GADON DA YA SHAFI MUNASAKHA 


A littafi na farko, an kawo misalai da yawa akan yadda ake gudar da rabon 
gado a tebura. Saboda haka a nan ba zamu zurfafa bayanai akan yadda ake 
gudanar da rabo ba, sai dai zamu tafi kai tsaye, akan yadda ake warware 


mas'alar munasakha. 


MUNASAKHA rabon gado ne wanda akan sami jinkirin gudanar da shi har sai 


da wani ko wasu daga cikin magada suka mutu. 


Idan aka jinkirta rabon gado ba a gudanar da shi ba har sai da wani magaji 
ya mutu, to akan buga rabo a cikin tebur sai a cire kashin wannan mamaci a 
rabawa nasa magadan. Ka ga ashe za'a iya yin tebura guda biyu; daya na 


mamacin farko, daya teburin kuma na mamaci na biyun. 


A karshe sai a dunkule rabon wadannan teburan a karkashin wata mas'ala 
sabuwa wacce zata tattare rabon dukkan magadan a wuri daya. Wannan 


sabuwar mas'ala ana cewa da ita, Jami'atut tas-hihi, ko a takaice Jami'a. 


HALAYE UKU (3) NA RABON MUNASAKHA 


1. Ainda magadan mamacin na biyu su ne dai magadan mamacin 


farko 


A irin wannan hali akan shafe mamaci na biyun a rabawa shauran 


magadan dukiyar gaba daya. 


MISALI 


Mutum ne ya mutu ya bar 'Va'va maza su uku, kafin a raba gado sai daya daga 
cikin 'Va'van ya mutu. Wannan Da da ya mutu ba shi da wasu magada sai dai 


su wadannan 'Van'uwa nasa bivu da suka rage. 


Hukuncin anan shine za a kaddara shi Dan da ya mutu kamar babu shi, 
sai a rabe dukiyar ga 'Van'uwansa su bivu. Duba tebur na 1 (1) 


Tebur na 1 (1) 


Magada Mas'ala (2) 
Da VMT 0 
Da 1 
Da 1 
(2) 


MANUFAR WADANNAN HARRUFA 


YMT = Ya mutu 

TMT = Ta mutu 

MJB = Mah-jub, wato an kare magajin daga cin gado a wannan 
hali 

MRM = Mah-rum, ko Mah-rumah idan magajin ba ya cikin masu 


cin gado a wannan hali. 


2. Ainda magadan mamaci na bivu sune magadan mamaci na farko 
amma dangantaka ta canja 


A wannan hali za'a buga rabon mamacin farko a tebur, sai a dauki 
kashin mamaci na bivu a rabewa magadansa a wani teburin sabo. 
Bayan haka sai a dunkule rabon teburan bivu a karkashin Jami'a. 
Nan gaba kadan zamu kovi vadda ake dunkule rabon a karkashin 


Jami'a, inshaAllah. 


MISALI: 

Mutum ne ya mutu ya bar Matan aure biyu, Uwar gida ta na da Da daya 
namiji, amma Amarya ta na da “Ya'ya mata su uku (3), sai daya daga 
cikin 'Va'va matan nan ta mutu kafin a raba gado. 

Tantance magadan mamacin farko (mai gida) da magadan mamaciya 


ta biyu (wato wannan “Yar Amarya)? 


AMSA 
Magadan mai gida Magadan 'Var Amarya 
Matar Aure (Uwar Gida) MRM 
Matar Aure (Amarva) Uwa 
Da (Dan Uwar Gida) Li'abbi 
'Va'va Mata biyu (na Amarya) Shakikiva (2) 
'Var Amarva (wacce ta mutu) TMT 


3. Ainda magadan mamaci na bivu ba sune magadan mamacin 
farko ba 


A wani halin ma za ka iva samun magaji dava va ci gado a bangaren 
mamacin farko sannan va ci a bangaren mamaci na bivu. 

A irin wadannan halave su ma akan gudanar da rabo a tebura bivu 
sannan a dunkule su a karkashin mas'alar Jami'a 

Za mu ga misalai a nan gaba kadan inshaAllah. 


YADDA AKE GUDANAR DA RABON DA VA SHAFI MUNASAKHA 


1. Da farko za ka gudanar da rabon gadon mamacin farko a cikin tebur, 
ka baiwa kowanne magaji kashinsa, daga cikinsu har da shi mamaci 
na bivu 

2. Sai ka gudanar da rabon gadon mamacin na bivu ga magadansa a 
wani teburin sabo ka inganta mas'alar 

3. Sai ka auna tsakanin kashin da mamacin na bivu va samu (a tebur na 
farko) da mas'alar rabon gadonsa (a tebur na bivu) 


Kashin Mamacin na biyu Mas'alar rabon gadonsa 
(teburin farko) (tebur na biyu) 


4. Bayan ka auna za ka samu ko dai sun yi Tamasuli ko Tawafuki ko 
Tabayuni. 

5. Za mu dauke su daya bayan daya mu ga yadda zamu samo Jami'a, 
sannan mu sauke kashin kowane magaji a karkashin Jami'ar, 
inshaAllah 


(A) Idan sun yi Tamasuli: 


Idan kashin mamaci na biyu (a teburin farko) yayi dai-dai da 
mas'alar rabon gadonsa (a tebur na biyu) abin ya zo da sauki 


KAIDOJI 
i. Sai ka dauki mas'alar rabon gadon mamacin farko (a tebur na 
farko) a matsayin Jami'a. 
ji. Za ka tattare kashin da kowanne magaji ya samu a teburan 
bivu ka rubuta a karkashin Jami'ar. 
MISALI 


Mutum ne ya mutu Va bar: 
i. 'Va'va mata uku (3) 
ii. Shakikiya biyu (2) 
iii. Shakiki 
Kafin a vi rabon gadon sai daya daga cikin Shakikai matan nan ta mutu ta 
bar su wadannan 'Van'uwa nata ; wato, Shakiki da Shakikiya. Nuna rabon a 


tebur. 


(3) 
(4) 


AMSA 


1. Gudanar da rabon a cikin tebura biyu 
Idan ka gudanar da rabon mamacin farko za ka ga mas'alar ta inganta 


akan talatin da shida (36), haka idan ka gudanar da rabon mamaciya 
ta biyu (wato shakikiya) mas'alar rabon ta kama uku (3) duba tebur 
na 1 (2) da ke kasa 

2. Nemo Jami'a wato mas'alar da ta dunkule rabon teburan biyu a wuri 
dava. 

a) Auna tsakanin kashin shakikivar da ta mutu a tebur na farko (3) da 
mas'alar rabon gadon ta a tebur na bivu (wato uku (3)). 


Idan ka auna za ka ga sun vi dai-dai tamasuli. 


b) Saboda haka sai ka dauki mas'alar rabon mamacin farko (36) a 
matsavin Jami'a 


3. Sauke kashin kowane magaji a karshin Jami'a. Duba tebur na 1 (2) 
Tebur na 1 (2) 


(12) Jami'a 

(3) | (36) (3) | (36) 
“Yaya Mata (3) |2/3]2 | 24 MRM 0 24 
Shakikiya 3 TMT 0 0 
Shakikiya AS | 1 3 Shakikiya | AS 1 3+1 
Shakiki 6 Shakiki 2 6+2 

(3) | (36) (3) 1036) 


Kowacce ‘Ya mace ta na da kashi 8, 24/3 = 8 


Tambaya ta 1 (1) 


Mutum ne ya mutu ya bar:- 


(i) Matar aure 


(ii) Uba 
(iii) Uwa 
(iv) “Yar-da 


Kafin a raba gado sai wannan 'Var-da ta mutu ta bar:- 
(i) Mijinta 
(ii) Uwa 
(iii) “Yaya mata uku (3) 
(iv) “Yaya mata biyu (2) 


Raba gadon wadannan mamata ka dunkule rabon a karkashin Jami'a. 


B. Idan sun yi Tawafuki 


Lambobi biyu sun yi Tawafuki idan an sami wata karamar lamba wacce za 
ta iya shiga kowannensu ba tare da ragowa ba. (Common factor). 


Idan kashin magaji na biyu (a teburin farko) ya yi Tawafuki da mas’alar 
rabon gadonsa (a tebur na biyu) ga yadda za ka yi:- 


KA'IDOJI 


1) Nemo karamar lambar da za ta iva shiga kashin mamaci na bivu da 
kuma masalar rabon gadon nasa (wato common factor). 
2) Nemo Wafkin kashin mamaci na bivu 


kashin mamacin 


common factor 
Sai ka buga wannan wafkin akan mas'alar rabon gadonsa (a tebur na bivu) 


3) Nemo wafkin mas'alar rabon gadon mamaci na bivu 
mas'alar rabon gakdon 
E common factor 
Sai ka buga wannan wafkin akan mas'alar rabon gadon mamaci na farko (a 
tebur na farko):- wannan ita ce Jami'a 


4. Sauke kashin kowane magaji a karkashin Jami'a. 


Misali 


Mace ce ta mutu ta bar: 


(i) Miji 

(ii) “Ya 

(iii) Dan-da 
(iv) “Yar-da 


Kafin a raba gado sai Mijin ya mutu ya bar:- 
(i) Matar aure 
(ii) Uwa 
(iii) “Yan uwa mata (2) Liabbai 


(iv) Dan'uwa Li-ummi 


TEBUR NA 1 (3) 


(3) (5) (1) 
Jami'a 
(4) (12) 412) (15) | (60) 
Miji 1/4 (1 3 VMT 0 0 
‘Ya 1/2 |2 6 30 
Dan-da |AS 1 2 10 
'Var-da l 5 
(4) (12) Matar Aure | 1/4 3 3 
Jami'a - 5x12 Uwa 1/6 2 2 
= 60 Li'abbiv (2) | 2/3 8 8 
Li' ummi 1/6 |2 2 
(15) (60) 


(i) Kashin mamaci na biyu, wato miji, a teburin farko = 3 

(ii) Mas”alar rabon gadonsa a tebur na biyu = 15. 

(iii) Idan ka auna za ka ga kashinsa, wato uku (3) sun yi tawafuki da 
mas'alar rabon gadonsa, wato goma sha biyar (15) a cikin 
karamar lamba 3. 


(iv) Wafkin kashin = 3/3 = 1 


Buga wannan wafkin (1) akan mas'alar abon gadonsa (a tebur 


na biyu). Duba tebuna 1 (3). 


(v) Wafkin Mas'alar rabon gadon = 15/3 - 5. 
Buga wannan wakafin (5) akan mas'alar rabon gadon mamacin 
farko (a tebur na farko). 
Jami'a = 5x12 = 60. 
Sittin (60) ya zama mas'alar Jami'a, duba tebur . 


(vi) Sauke kashin kowanne magaji a karkashin Jami'a. 
Tambaya ta 1 (2) 
Mutum ne ya mutu ya bar:- 

i Uwa- = 

6 

ii, Uba-2, As 

iii. Matar aure = Es 

iv. “Yaya mata (5) = - 

Sai aka sami jinkirin rabon gado har Uban ya mutu ya bar:- 

i. Matar aure = - 

ji. 'Var uwa shakikiva - - 


jii. Dan uwa li'ummi - 


É 
6 
iv. Dan-dan'uwa shakiki = AS 
Nuna rabon gadon tare da ajiye kashin kowane magaji a karkashin Jami'a. 


C. Idan sun yi Tabayuni 


Idan ya kasance a tsakanin kashin mamaci na biyu (a teburin farko) da 
mas'alar rabon gadonsa (a tebur na biyu) sun yi Tabayuni, to, ga yadda za 
ka yi: 


KA'IDOJI 


1. Kaitsave sai ka buga mas'alar rabon gadon mamaci na bivu akan 
mas'alar rabon gadon mamaci na farkon (wato akan teburin farko). 
Duk abinda va ba ka shine mas'alar Jami'a. 

2. Sannan ka buga kashin da mamaci na bivu va samu akan mas'alar 
rabon gadonsa (a teburin na bivu) 


Misali 


Mutum ne va mutu ya bar Matar aure da 'Va'vanta guda uku; daya namiji, 


biyu mata. Bayan haka va bar wata “Ya wacce uwarta ba ta tare da shi a 


lokacin da va mutu. 


Kafin a raba gado sai wannan matar tasa ta mutu ta bar wadannan 'Va'van 


nata su uku (3). Tace magadan ka raba gadon , ka baiwa kowanne magaji 


kashinsa a karkashin Jami'a. 


AMSA 
(1) Tace magadan ka gudanar da rabon a tebura bivu. 
(2) Auna tsakanin kashin matar auren wato (5) da mas'alar rabon 


gadonta, wato (4), za ka ga sun vi Tabavani. 


(3) Saboda hakan sai ka buga (4) akan mas'alar rabon mamacin 


farko, wato akan (40). Duba tebur 
Jami'a = 4x40 =160 


(4) Sannan ka buga (5) akan masa'alar Matar auren a tebur na bivu, 


wato akan, (4). Duba tebur na 1(4) 


Tebur na 1 (4) 


6) (4) (5) Jamia 
(8) | (40) |/ (4) 160 
Matar Aure * 1/8 |1 5 / TMT 0 
Da * 14 / Da” 2 56410 
‘Ya * AS |7 7 /| Ya" JASJ1 2845 
(5) | Ya" 7 / | Ya 1 28+5 
Ya 7 / | MRM 0 28 
(8) |(40) |/ (4) (160) 


Auna (4) da (5) - Sun yi Tabayuni 
Jami'a = 4x40 = 160 
TAMBAYA TA 1 (3) 


Mace ce ta mutu ta bar:- 


i Miji 
ii. “Yaya mata biyu (2) 
iii. Uwa 
iv. Uba 


Sai mijin ya mutu kafin ayi rabon gadon ya bar: 


i. 'Var'uwa Shakikiva 
ii. Uwa 
iii. Matar Aure 


iv. Dan'uwa Li'ummi 


Raba gadon, ka nuna kashin kowanne magaji a karkashin Jamia. 


10 


(D) Misali akan rabon munasakha a inda mutane da yawa su ka mutu 
kafin a raba gado. 


Misali Mutum ne ya mutu ya bar dukiyarsa kimanin (N 3,600,000) kuma 


ya bar magada kamar haka: 


i. Matan aure (3) 
ii. 'Va'va mata (3) 
iii. Shakikai mata (2) 


iv. Li'ummaimata (2) 


Kafin a raba dukiyar sai daya daga cikin Matan nasa ta mutu ta bar: 


i Uwa, 
ii. Uba, 
iii. “Ya, 


iv. 'Var-da, 


v. Liummi 
Sannan kuma Uwar ta mutu ta bar 
(i) Kaka Uban-uba, (ii) “Ya'ya mata (3) 
AMSA 


1. Awannan rabo an kare Li'ummai saboda samuwar reshe, wato, Ya (ko 
'Var-da). 

2. Gudanar da rabon mamacin farko da kuma na mamaciva ta bivu (wato, 
gadon Matar aure). 


3. Nemo Jami'ar farko 


Auna kashin Matar aure (6) da mas'alar rabon gadonta (6) — sun vi Tamasuli. 
Saboda haka mas'alar Jami'a ta kama 144. Duba tebur. Sauke kashin 


magadan a karkashin Jami'a ta farko. 


11 


4. Raba gadon mamaciya ta uku (wato, Uwa) ka inganta mas'alar. 
5. Nemo Jami'a ta biyu 
Auna kashin rabon Uwa, wato, (1) da mas'alar rabon gadonta a tebur 
na uku (3), wato, goma sha takwas (18) 
Auna (1) da (18) za ka ga sun yi tawafuki a cikin lamba (1). 
Buga (18) a bisa Jami'ar farko (144) 
Jami'a ta biyu ta kama = 18x144 - 2,592 


6. Sauke kashin duk magadan a karkashin Jami'a ta biyu. 
7. Nemo Juzu'it-tarikah 
Juzii = N3,600, 000/2,592 
= N1, 389 


8. Buga wannan Juz'i akan kashin magadan ka baiwa kowa hakkinsa 


na dukiya. Duba tebur na 1 (5) 


12 


TEBUR NA 1 (5) 


TEBUR NA 1 (5) 
Jami'ar Farko. Jamia ta biyu 
NI, 389 


A o d aa 
Li ll ll 
E al ll ll nl 
MR A AA AANE LA al al 
al al LA La A 

La 1 aE 
ET THERE 
ba bd LAN e 
ee ee l 


(3) 
(2) 


13 


BABI NA BIYU (2) 
FITA DAGA CIN GADO (ATTAKHARUJ) 


At-takharuj mas'laha ce tsakanin magada vadda wani daga cikin magada zai 
varda va saravar da hakkinsa na gado. Manufa, ita ce, shi wannan magaji va 
fitar da kansa daga cin dukivar wannan gado, wato va vafe dukkan hakkinsa 
ko wani sashe na hakkinsa na gadon. 


Wannan hukunci va tabbata ga shari'a domin an rawaito cewa Matar 
Abdurrahman dan Auf (R.A) mai suna Tumadhir 'var As-bagu ta saravar da 
hakkinta na durhami dari ga kishivovinta su uku. Wato, ta fita daga cin gado, 
ta bar wannan adadin kudi aka rabe shi ga kishivovinta su uku. 


Idan aka sami wani magaji va fita daga cin gado za'a raba kashinsa ga 
wadanda va baiwa a cikin shauran magadan. 


Magaji zai iva fita daga cin gado va bar kashinsa a raba shi ko dai ga: 


=" Dukkan abokan rabo, ko kuma ga 
= Wasu daga cikin abokan rabo, ko kuma ga 
= Wani abokin rabo shi kadai 


A). Vadda ake raba kashin da aka vi sulhu a kansa ga dukkan abokan 
rabo 


KA'IDA 


Za'a buga rabo a inganta mas'alar sannan a juvar da kashin wanda va fita 
daga cin gadon a rabawa sauran abokan rabo. Za'a baiwa kowanne magaji 
irin abinda va ci na farali (kamar dai an vi raddi). A kan dauki jumlar kashin 
sauran magada a matsavin sabuwar mas'alar rabo. 


MISALI: 


Mutum ne va mutu va bar Uba da Va da Matar aure. Va mutu va bar gida da 
kudi naira milivan arba'in da dubu dari bivu (N40,200,000). An vi sulhu a 
kan cewa matar auren za ta rike wannan gida sannan ta fita daga cin gadon 
wannan kudi. Nuna rabon a teburi2 


14 


TEBUR NA 2 (1) 


N1,914,286 Tarikah 
Magada Rabo (24) (21) N 40,200,000 
Matar aure | 1/8 3 0 0 
“Ya 1/2 12 12 N 22,971,429 
Uba 1/6 (As) 19 9 N 17,228,571 
(24) (21) N 40,200,000 


“ Uba ya ci gado farlan-wa-ta'asiban 


“ An fitar da kashin matar aure, wato kashi uku (3) an rabe shi ga Uba da 


“Ya 


w Jumlar kashin magada = 12 + 9 = 21 
“+ Sabuwar mas'alar rabo= 21 
w Juz'u tarikah 


B) Yadda ake raba kashin da aka vi sulhu a kansa ga wasu daga cikin 


abokan rabo 


Ka'ida 


Za a raba dukiyar a tebur, a inganta mas'alar, sannan a juyar da kashin wanda 
ya fita daga cin gado ga magajin da aka yi sulhu da shi. Wato wannan magaji 


=Tarikah/mas'alar rabo 
= N 40,200,000/21 
= N 1,914,286 


zai ci gado kashi biyu; daya na sa na asali, daya na sulhu. 


MISALI: 


Mutum ne ya mutu ya bar Matar aure da “Ya“ya maza biyu (2) da kuma “Ya 
mace. Sai daya daga cikin “Ya“ya mazan ya yi sulhu da wannan “Ya mace a 
kan ta bar masa na ta kashin, kuma ta yarda. Nuna wannan rabo a cikin 


tebur? 


15 


TEBUR NA 2 (2) 


(5) 
Magada Rabo (8) (40) (40) 
Matar Aure | 1/8 1 5 5 
‘Da As 7 14 14 
'Da 14 1447 
‘Ya 7 0 
(8) (40) (40) 


16 


BABI NA UKU (3) 


RABON GADO GA ZUL-ARHAM 


Zul-arham dangi ne da suke da zumunta da mamaci amma ba sa cin 
gado da farali kuma ba sa cin gado da asibci. 


Misali 


i. Goggo (kanwa ko yar-Uba) 
ii. Kawu (kani ko wan-Uwa) 
iii. Umma (kanwa ko yar-Uwa) 
iv. Dan ya 

v. Dan ‘yar-uwa 


Sahihancin bayarda dukiyar gado ga zul-arham ya fuskanci ij-tihadi a 
tsakanin Sahabbai da kuma Tabi'ai. Akan haka malaman maz’haba su ka rabu 
bangarori biyu. 


Bangaren farko suna ganin cewa idan babu masu cin gado da farali, kuma 
babu asibai to za’a mika dukiyar gado ga baitul- mali don amfanin musulmi 
gaba daya. Wannan ita ce maz habar Imam malik da Imam Shafi'i, Allah ya yi 
musu rahama. Amma maz’habobin Abu-Hanifa da Ahmad dan Hambali sun 
dogara akan cewa a rashin magada masu cin farali ko asibci za a iya raba 
dukiyar gado ga zul’arham. Kowanne bangare daga bangarorin nan biyu ya 
kawo hujjojinsa. 


Hujjojin masu ra’ayin kada a baiwa Zul’arham gado 


1) Sun kafa hujja da cewa nassin alkur’ani ko Hadisai ba su ambaci gadon 
Zul'arham ba saboda haka babu wani dalili da zai sa a basu gado. 

2) Haka kuma an taba tambayar Manzon Allah (S.A.W) akan ko za a iya 
baiwa Goggo da Umman mamaci gado 2 Sai ya ce,”Jibrilu ya sanar da ni 
cewa ba su da gadon komai...” Wannan ya nuna ashe tun da Goggo da 
Umma ba su da gado, za a vi kivasin cewa duk sauran Zul’arham ma 
ba su da gado. 

3) Idan aka baiwa Baitil- mali dukiyar gado,to, duk al’ummar musulmi za 
su amfana,amma idan Zul’arham aka baiwa, amfanin dukiyar ya tsaya 
ga mutane ‘yan kalilan. A ka’idar Fiqhu kuwa, akan gabatar da 
mas'lahar al’umma akan mas'lahar 'van-tsirari. Don haka Baitil-malin 
musulmi shi ya fi cancanton ya ci gado, ba Zul’arham ba. 


Hujjojin masu ra’ayin a baiwa Zul’arham gado 


17 


1) Sun kafa hujja da cewa, ayoyin alkur'ani da su ka yi umarnin a raba 
gado sun nuna cewa , Dangi su suka fi cancanton su ci gado a 
tsakaninsu.” Ayoyin sun ambaci dangi mud-lakan babu wata ka'ida, 
saboda haka ashe dangi anan sun hada har da Zul'arham.Matukar babu 
masu cin gado da farali ko asibci, to, Zul'arham za su ci gado. 

2) A zamanin Manzon Allah (S.A.W) wani Sahabi mai suna Thabitu dan 

Dahadaha ya mutu bai bar magada ba sai Dan ‘yar’uwarsa, mai suna 
Abu Lubanata,Manzon Allah ya ce, Ku baiwa Abu Lubana gadon 
dukivar. Dan 'var'uwa ya na cikin Zul'arham. 
Bayan haka an ruwaito Khalifa Umar dan khadab yana cewa Manzon 
Allah (S.A.W) ya ce, “Khala, magaji ne ga mamacin da ba shi da 
magada.” Khala shine Kawu, Kani ko wan Uwa. Wadannan hujjoji sun 
tabbatar da gado ga Zul'arham. 

3) Dangantakar baitil-mali da mammaci dangantaka ce ta musulunci 
kawai, amma zul-arham su na da dangantaka ta musulunci da kuma ta 
zumunta da mamacin. Saboda haka zul-arham sun fi kusaci da 
mamacin akan baitil-mali, kuma su suka fi cancanton su ci gado. 


Idan ka auna hujjojin kowane bangare za ka samu cewa masu ra'ayin a baiwa 
zul-arham gado sun kawo dalilai masu karfi. Sannan kuma masu ra'ayin a 
mika dukiyar gado ga baitil-mali sun bada sharadin cewa lallai baitil-malin 
ya zama mai tsari kuma ya zamanto ana sarrafa dukiyar ta hanyar da ta dace, 
akan adalci. Ganin cewar a wannan zamani babu wasu baitil-mali masu tsari 
a kasashen musulmi, jam-hurun malamai su ka yi fatawa akan bayar da gado 
ga zul-arham. Wannan fatawa ta sami karbuwa tun kimanin karni na uku 
bayan Hijra izuwa zamanin da muke ciki a yau. Akan haka, a wannan littafi 
namu zai duba yadda ake rabawa zul-arham dukiyar gado. 


Sharrudan cin gadon zul-arham 


Kafin ma'abucin zumunta ya ci gado lallai wadannan sharudda su cika: 


1) Ya kasance babu wani magaji mai cin gado da farali. Domin idan akwai 
mai cin gado da farali za'a fara bashi kashinsa na farali, sannan idan 
akwai shauran dukiya (mabakiya) sai ayi raddinta a gareshi. Ka tuna 
ma'aurata (miji ko mata) ba a yi musu raddi. 

2) Ya kasance babu wani mai cin gado da asibci. 

Idan akwai asibi zai ci dukkan dukiya idan ya kadaita ko kuma ya 
kwashe shauran dukiya da ta rage (mabakiya) 


18 


3) Idan miji ko matar aure su ka ci gado,sai aka sami mabakiya kuma 
babu wasu magada masu cin raddi sai Zul'arham ,to, za'a bayarda 
wannan mabakiya ga zul-arham . Ana fifita zul-arham akan yin raddin 
mabakiya ga miji ko matar aure. 


Yadda ake rabawa zul-arham dukiyar gado 
Akwai hanyoyi uku (3): 

1) Maz-habar Ah-lur-rahimi 
Malaman wannan hanya ta rabawa zul-arham gado sun yi la'akkari da 
zumunta kawai. Su kan ce ai kowanne daga cikin magadan zumunci ne 
ya hadasu. Saboda haka za'a raba musu dukiyar gado dai-dai wa daida. 
Babu banbanci tsakanin namiji da mace kuma ba a duba kusancin 
magajin da mamacin. 


2) Maz-habar Ah-lul 'karaba 


A wannan maz-habar akan dauki zul'arham a matsayin Asibai.Akan 
duba karfin dangantakarsu da mamacin da kuma darajarsu, sai a 
raba su jinsi-jinsi. 


A kawane jinsi za a raba gadon dukiyar a bada rabon namiji daya dai 
dai da rabon mata biyu (kamar dai asibai). 
3) Maz-habar Ah-lut-Tanzil 

A wannan maz-haba da ta shahara akan leka can bava a duba asalin 
magaji mai ci da farali ko asibci wanda va jona shi Zul'arham din da 
mamacin. Sai a kaddara Zul'arham din a matsavin wannan magaji mai 
ci da farali ko asibcin. Saboda haka sai a bashi irin rabon da wannan 
magaji mai ci da faralin ko ci da asibcin zai ci na gado. 


Misali 


Mutum ne va mutu ya bar Goggo (kanwa ko var-Uba) a matsavin magajiva. 
To sai a dauki ita wannan Goggo a matsavin Uba ga mamacin. Saboda haka 
saia bata rabo irin na Uba. Wato sai ta ci gadon da asibci ko sudusin dukiva. 


Rabo ta irin wannan hanva va kwatanta abin da va zo a cikin nassin alku'ani 
da Sunna, don haka maz-habar ta fi karbuwa a wajen malamai. 


A tebur na kasa zamu kawo matsavin da za a kaddara dangantar Zul'arham 
da mamacin da kuma irin rabon da za a bashi. 


19 


Tebur: 3(1) Mai nuna Matsayin da za a dauki zul-arham ga mamacin da 
kuma Rabon da za a bashi na gado. 


LMB | Zul-arham din da zai ci Matsayin da za a Rabon da za a 
gado dauke shi ga mamacin | ba shi 
1 | Dan Ya (wa-in-safala) Ya 1 15 
‘Yar Ya (wa-in-safalat) Ya 1 fo 
‘Ya’yan “Ya (maza ko mata) Yaya mata (na tsatso) | 2 /3 
4 (Dan'Var-da ‘Yar-da 1/2, 1/6 
5 | ‘Yar ‘yar-da ‘Yar-da 1/2, 1/6 
6 | Ya'yan ‘Yar-da (maza ne ko Jikoki ‘Ya’yan-Da 2 /3 
mata) (mata) 
7 | Goggo (Kanwa ko yar- Uba, Uba AS, 1/6 
mud-lakan) 
8 | Kawu (Kani ko wan- Uwa, Uwa 1/3, 1/6 
mud-lakan) 
9 | Umma (Kanwa ko yar- Uwa, Uwa 1/3, 1/6 
mud-lakan) 
10 | Uban Uwa (wa-in-ala) Uwa 1/3, 1/6 
11 | Uwar Uban-Uwa (wa-in-alat) Uwa 1/3, 1/6 
12 (Dan'Var-uwa (shky ko Shky 1/2, AS 
li'abby) 
Li'abby 1/2, 1/6, AS 
13 | Yar Var-uwa (Shky ko Shky 1/2, AS 
li'abby) 
Li'abby 1/2, 1/6, AS 
14 | Ya'yan 'Var-uwa (Mud-lakan) ‘Yan-uwa (mata) 2/3 
15 | Yar dan-uwa (Shakiki ko Shakiki ko li'abbi AS 
li’abbi) 
16 | Dan dan-uwa (Li ummi ko Li'ummi ko li'ummiya | 1/6 
l'ummiya) 
17 | Yar dan-uwa (Li'ummi ko Li'ummi ko li'ummiva | 1/6 
li'ummiva) 
18 | Ya'yan Yan-uwa Li'ummai 1/3 


20 


19 | Yar baffa (shakiki ko Li'abbi) | Baffa (shakiki ko AS 


Li'abbi) 


Misalai 


1) Mutum ne ya mutu ya bar goggo da cikin ummarsa sune kadai 
magada. Nuna rabon da za a baiwa kowacce magajiva. 


Amsa 


A mah-mabar Ah-lul Tanzil za'a dauki goggo a matsayin Uba ga mamaci, ita 
kuwa Umma a matsayin Uwa. 


Tebur: 3(2) 
Zul-arham A matsayin Rabo Mas'ala (3) 
(Magaji) 
Goggo Uba AS 2 
Umma Uwa YA 1 


Za a baiwa Uba ?/} sannan Uwa 1/, na dukiya. 


2) Mutum ne ya mutu ya bar 'Var-'va da Dan 'var-uwa shakikiya da ‘Yar 
dan'uwa li'abbi. Nuna irin rabon da za’a baiwa kowane magaji. 


Amsa 
Ta hanyar Ah-lul-Tanzil, zamu nuna rabon a tebur na 3(3). 


Tebur na 3(3) 
Zul-arham | Matsayinsa Rabo Mas'ala (2) 
(Magaji) ga mamacin 
‘Yar ya ‘ya WA 1 
Dan ‘Yar-uwa | Shakikiya AS 1 
(shky) 
'Var li'abbi Li'abbi MJB 0 


Za'a baiwa 'yar'ya 1/, , Dan shakikiva 1/, (asiba tare da 'ya). Dan 


shakikiya ya ture “yar li'abbi daga cin gado. 


3) Mutum ne ya mutu ya bar Zul-arham sune kadai masu cin gado. 


i. ‘Yar-‘ya 


Magadan sun hada da 


Na 


ii Dan ‘yar-uwa shakikiya = Shakikiya 


iii. Dan 'yar-uwaliummiya = Li'ummiya 
iv. 'Var dan-uwa li'abbi = Li'abbi 


Amsa 


e Shakikiva ta zama asiba tare da “Ya kuma ta ture li'abbi 


e 'Vatatureli'ummiva daga cin gado 


e Saboda haka masu cin gado sun rage “ya da shakikiva 


Tebur na 3(4) 
Zul-arham (Magaji) A matsavin Rabo Mas'ala (2) 
‘Yar-‘ya ‘Ya 17, 1 
Dan yar-uwa Shakikiya 17, 1 
shakikiya 
Dan 'yar-uwa Li'ummiva MJB 0 
l'ummiya 
‘Yar dan-uwa li abbi Li 'abbi MJB 0 


4) Mace ce ta mutu ta bar wadannan zul-arham a matsayin magada: 


i. ‘Yar yar-uwa shakikiya 
ii. ‘Yar yar -uwa li 'abbiya 
iii. Dan ‘yar-uwa li'ummiva 
iv. ‘Yar baffa shakiki 


Nuna rabon a cikin tebur 


Amsa 
Tebur na 3(5) 
Zul-arham A matsavin Rabo Mas'ala (6) 
(Magaji) 
‘Yar shakikiya Shakikiya YA 3 
‘Yar li'abbiva Li'abbiva YA 1 
Dan li'ummiya Li'ummiva WA 1 
'Var baffa Baffa AS 1 


BABI NA HUDU (4) 


22 


RABON GADO TARE DA MAGAJI MATA- MAZA 
(AL- KHUNSA) 


Mata-maza wasu jinsin mutane ne da akan haifa dauke da al'aurar maza da 
ta mata gaba daya. Sun banbanta dangane da irin rikicewar lamarinsu. Wani 
mata-mazan ma zai iya kasancewa ba shi da al'aurar gaba dayansu. 


Mata-maza ya kan ci gado, haka kuma ana cin gadon dukiyarsa. To amma 
rabon gado tare da magaji mata-maza ya kan bukaci a tantance ko dai mata- 
mazan yafi karfi a bangaren maza ko kuma yafi karkata ya zuwa bangaren 
mata. Idan har an tantance shi, to, lamari ya saukaka, sai a bashi irin rabon 
da ya cancanci a bashi; rabon namiji ko rabon mace. Amma idan mata-maza 
ya tabbata mush-kili, ma'ana, an kasa fahimtar ko shi namiji ne ko mace ce, 
to akan gudanar da rabo a bisa karantarwar ma'abuta ilimi kamar yadda abin 
zai zo a nan gaba kadan in Allah ya so. 


TANTANCE MATA -MAZA A MATSAYIN NAMIJI KO MACE 
Akan vi irin wannan tantancewa ta hanvar lura da abubuwa guda bivu: 


1. Lura da mafitar fitsari, sannan 
2. Lura da vanavin balagarsa. 


Ga matakannan dava bavan dava: 

1. Farko za'a lura da al aurar da ya ke yin fitsari da ita. Idan yana 
fitsari ta azzakarinsa to va zama namiji, idan kuwa va na fitsari ta 
farji to ya zama mace. 

Amma idan aka samu cewa ya kan yi fitsari ta dukkannin 
al'aurorinsa biyu, to mataki na gaba shine, 

2. Saia lura da kafar da yafi yin amfani da ita wajen yin fitsarin. Misali, 
idan a cikin yini guda ya kan yi fitsari har sau hudu ta azzakari 
amma sau daya ta farji to ya zama namiji (duba akasin haka). 
Amma idan yawan yin fitsarinsa ta kafofin biyu suka yi dai-dai, to 
matakan gaba sune; 

3. Sai a lura da kafar da fitsarin va ke riga fitowa. Misali, idan va na 
fara fitowa ta farji va zama mace (duba akasin haka). 

Amma idan aka fahimci fitsarin va na fitowa ta kafofin biyu a lokaci 
guda, to : 


23 


4. Sai dai a shaurari balagarsa. Anan a kan tantance shi a matsayin 
namiji idan ya fitar da maniyyi koda a mafarki ne ko kuma an ga 
gemu ya tsiro a habarsa. Mata-maza ya na kasancewa mace idan 
nono irin na mata ya tsiro a kirjinsa, ko kuma idan ya wanke jinin 
haila. 

Amma idan har aka kasa tantance shi bayan an bi duk wadannan 
matakai da ke sama to mata-maza ya tabbata mush-kili. 


DANGANTAKAR MATA-MAZA MUSH-KILI DA MAMACI 


A bisa shari'a ba ya halatta Mata-maza ya yi aure ko a aure shi matukar yana 
mush-kili har sai an tantance shi. Saboda haka Mata-maza mush-kili ba zai 
iya zama Miji ko Matar aure ga mamaci ba. Haka kuma, tunda ba va haifuwa 
ba zai zama Uwa ko Uba ko Kaka ga mamaci ba. Amma an samu Zai iya 
kasancewa daya daga cikin dangogin nan guda bakwai (7):- Da, Jika, 
Dan'uwa, Dan-dan' uwa, baffa, Dan-baffa, ko mawali. 


YADDA AKE RABA GADO TARE DA MATA-MAZA BISA KARANTARWAR 
IMAM MALIK 


Akan buga rabo a cikin tebura guda biyu; tebur na farko akan kaddarawar 
shi Mata-mazan namiji ne, tebur na biyu akan kaddarawar shi mace ce. Akan 
buga lissafi a inganta dukkan mas'alolin guda biyu. 


A wannan maz'haba akan baiwa kowanne magaji rabin kashin da ya samua 


kaddarawar khunsa namiji =). Sannan a kara ba shi rabin kashin da ya 


MC 
samu a kaddarawar khunsa mace =). 


Fomula 


Jumlar kashin kowanne magaji 


B (> J y (5 C 

ar 2 

Yi nazarin wadannan ka'idoji guda biyar tare da Misalan da za'a kawo domin 
ka fahimci yadda ake rabon gado tare da Mata-maza. 


Ka'idoji 


24 


1. GUDANAR DA RABON A TEBURA BIYU; 
Tebur na farko akan kaddarawar khunsa namiji ne, tebur na biyu akan 
kaddarawar khunsa mace ce. 
Inganta mas'alolin guda biyu. 
2. AUNA TSAKANIN MAS'ALOLIN RABON 
Wato ka auna tsakanin mas'alar rabon khunsa namiji da mas'alar 
rabon khunsa mace. Idan ka auna sai ka lura cewa sun yi Tabayuni ne 
ko Tawafuki. Zamu kawo misalai. 
3. NEMO JAMTA 
Wato mas'alar da za ta hada rabon da aka yi na cikin teburan nan biyu, 
ta dunkule shi gu daya. 
a. Tabayuni 
Idan asalin mas'alolin nan guda biyu sun saba (Tabavun), za ka 
buga daya cikin daya sannan ka ninka wannan adadi. Duk abinda 
ka samu shine mas'alar Jami'a. 
b. Tawafuk 
Idan wadannan mas'alolin guda biyu sun yi Tawafuki a cikin 
wata karamar lamba, za ka nemo wafkin daya sannan ka buga 
shi cikin dayar. Za ka ninka wannan adadi don samun Jami'a. Za 
mu kawo misalai. 
4. NEMO JUZ'US SAHAMI 
Wato lambar da za ka rubuta a bisa asalin mas'alar. Za ka buga wannan 
Juzu'i cikin abin da ke hannun kowanne magaji don samun kashinsa a 
wannan kaddarawa. 


ee TAT-T 


Asalin mas'ala 


5. NEMO KASHIN KOWANNE MAGAJI 
Za ka nemo kashin magaji a bangarorin biyu, sannan ka ce:- 


; co (NMI MC 
Jumlar Kashin Magaji = (=) + (=) 


Sannan sai ka rubuta jumlar kashin wannan magajin a karkashin 
Jami'a. 


Misalai 
25 


Misali na daya (1) 


Mutum ne ya mutu ya bar 'Va'va biyu maza , daya sahihi , dayan kuma 
khunsa. Nuna rabon gadon a tebur. 


Amsa 


Gudanar da rabon a tebura biyu; a kaddarawar khunsa namiji sannan a 
kaddarawar khunsa mace. 


i. Kaddarawar khunsa namiji 
Asalin mas'alar, Da (sahihi) da kuma Da (khunsa) shine biyu (2), 
kowannensu za'a ba shi kashi daya a hannunsa. 

ii. Kaddarawar khunsa mace 
Asalin mas'alar Da (sahihi) da “Ya (khunsa) shine uku (3). Da 
(sahihi) yana da kashi biyu (2), Va (khunsa) tana da kashi daya (1) 


Duba tebur na hudu 4 (1) 


“ Auna tsakanin mas'alolin biyu 
Mas'alar farko = 2 


Mas'ala ta biyu = 3 
Biyu (2) da Uku (3) sun saba (tabayun) 
w Nemo mahadar mas'alolin biyu (Jami'a) 


Buga mas'alar farko biyu(2) cikin mas'ala ta biyu uku(3) sannan ka 
ninka adadin 
Jami’a = 2x3x2 


=12 
Za ka rubuta goma sha biyu (12) a teburin mahadar rabo (wato, teburin 
Jami'a) 
w Nemo Juzu'us sahami 


Wato lambar da za ka buga cikin abinda ke hannun kowanne magaji don 
samun kashinsa a wannan kaddarawa. 


Mas'alar farko 
26 


WA jami'a 12 P 
Jai asalin mas'alar 2 — 


Rubuta shida akan asalin mas'alar farko (2). Zaka buga wannan shida (6) 
cikin abinda ke hannun kowane magaji don samun kashinsa a kaddarawar 
khunsa namiji. 


Mas'ala ta biyu 
TN 4 
Juzu i = Fe 
Rubuta hudu a saman aaslin mas'alar (3). Buga hudu (4) cikin abinda ke 
hannun kowanne magaji don samun kashinsa a kaddarawar khunsa mace 


w Nemo kashin kowanne magaji 
Duba tebur na 4 (1) 
A) Kashin Da Sahihi 


A kaddarawar kunsa namiji = 6x1 
Rabi ya kama 6/2 = 3 

A kaddarawar khunsa mace = 4x2 =8 
Rabi va kama 8/2 - 4 

Jimlar kashinsa = 344 - 7 


Rubuta bakwai (7) a karkashin Jami'a a gidan Da sahihi. Duba tebur 


B) Kashin Da khunsa 


A kaddarawar khunsa namiji= 6x1=6 

Rabi ya kama; 6/2=3 

A kaddarawar khunsa mace =4x1=4 

Rabi ya kama; 4/2=2 

Jumlar kashinsa=3+2=5 

Rubuta biyar (5) a karkashin Jami’a a gidan Da khunsa 


Idan ka tara bakwai (7) da biyar (5) zai baka goma sha biyu (12). Rabo ya yi 
dai dai. Duba tebur, 


Tebur na 4(1) 


27 


Kaddarawar kaddarawar 


Khunsa namiji khunsa mace 
6 4 Jami'a 

Asalin Asalin Ingancin 
(2) (3) (12) 

Da (sahihi) | 1 Da (sahihi) 2 7 

Da 1 ‘Ya 1 5 

(Khunsa) (khunsa) 
(2) (3) (12) 


Misali na biyu (2) 


Mace ce ta mutu ta bar Miji (1/2) da Uwa (1/3) da Baffa khunsa. Nuna rabon 
gadon a cikin tebur. 


Amsa 

Wannan rabo an takaice shia tebur na 4(2) da ke kasa. Ka yi nazarin teburin 
ta hanyar bin ka’idojin rabo tare da nazarin yadda aka amsa tambayar misali 
na daya(1) da ke sama. 

Abubuwan lura a wannan rabo sune: 

1. Baffa khunsa a matsayin namiji zai ci gado da asibci (AS). A matsayinsa 
na mace ya zama Goggo, amma Goggo Zata’arham ce saboda haka ba 
za ta ci gado ba domin akwai masu ci da farali, wato ta zama mah- 
rumah (mrm). 

A irin wannan hali khunsa ya kan ci gado a kaddarawarsa ta namiji kawai: 
Kashin khunsa = NMJ/2 

2. A bangaren kaddarawar khunsa mace Uwa za ta ci gado farlan-wa- 

raddan. Ka tuna ba a yin raddi ga miji ko matar aure 


Mas'alar rabo ita ce mukamin rabon Miji wato biyu (2). 


Tebur na 4(2) 


28 


Kaddarawar 


Khunsa namiji 


Kaddarawar 


Khunsa mace 


2 Jami'a 
(6) (2) (12) 
Miji Yo 3 Miji Yo 1 6 
Uwa 1/3 2 Uwa 1/3 1 5 
Baffa As 1 Goggo Mrm 0 1 
(kunsa) 
(6) (2) (12) 


Farlan-wa-raddan 


Tambaya ta 4(1) 
Mace ce ta mutu ta bar miji (1/2) da shakikiya (1/2) da li'abbi khunsa. Nuna 


rabon gadon a tebur. 
Tambaya ta 4(2) 
Mutum ne ya mutu ya bar Uwa (1/3) da li'ummi khunsa. Nuna rabon gadon 


atebur? Duba amsoshin a karshen littafi. 


YADDA AKE RABA GADO TARE DA MATA-MAZA BISA KARANTARWAR 
IMAM SHAFTI 

A wannan makaranta ma akan buga rabo a cikin tebura bivu; tebur na farko 
akan kaddarawar khunsa namiji, tebur na bivu akan kaddarawar khunsa 
mace. 

Bavan haka, Maz-habar Imam Shafi'i sai ta vi nuni akan cewa kowanne 
magaji za a ba shi kashi “mafi karanci wanda ya ke tabbas”. Ma'ana, a kan 
baiwa kowanne magaji kashin da vafi kankanta daga cikin abinda va samu a 
teburan nan guda bivu. Misali, idan kashin da va samu a kaddarawarsa 
khunsa namiji shi vafi kankanta, to wannan kashin za a ba shi a karkashin 
Jami'a. Haka kuma da ace kashin da va samu a kaddarawarsa khunsa mace 
va fi kankanta, to shi za a ba shi a karkashin Jami'a. 

Hakika kashi mafi karanci shi va fi zama tabbas, domin shine kashin da 


magaji zai iva samu a kowanne irin hali aka tantance shi; namiji ko mace. 


29 


Bayan an baiwa kowanne magaji kashi mafi karanci wanda ya ke tabbas 
to akan sami shauran dukiya wacce ba a raba ba. To anan sai a ajiye wannan 
shauran dukiya (a matsayin wakafi) har ya zuwa faruwar daya daga cikin 
al'amuran nan guda uku (3): 
i Ko dai ya zuwa lokacin da za a iya tantance khunsa namiji ne ko mace 
ce. 
Anan sai a mika wannan wakafi ga duk wanda ya cancanta tsakanin shi 
khunsa ko abokan rabonsa. 
ii Ko kuma idan tantancewar ta dauki tsawon lokaci, to sai hukuma ta vi 
sulhu akan yadda za a raba wakafin ga khunsa da abokan rabonsa. 
iii. Ko kuma har idan khunsa ya mutu, to sai a bada iva kashinsa na wakafi 
ga magadansa. 
Duba ka'idojin rabo guda shida (6) da ke kasa tare da misali: 
KA'IDOJI 
1. Gudanar da rabon a tebura biyu; wato akan kaddarawar khunsa namiji 
sannan akan kaddarawar khunsa mace. Sai ka inganta mas'alolin guda 
biyu. 
2. Auna tsakanin mas'alolin biyu sai ka lura ko sun yi Tabayuni ko Tawafuki. 
3. Nemo mahadar rabon biyu (Jami'a) 


a. Idan akwai tabayuni 


Za ka buga asalin mas'alar farko cikin mas'ala ta biyu. Duk abinda ka samu 


shine mas'alar Jami'a. 


b. Idan akwai tawafuki 
Za ka buga wafkin mas'alar farko cikin mas'ala ta biyu. Duk abinda ka samu 
shine Jami'a. 


4. Nemo Juzu'us sahami 


30 


Wato lambar da za ka rubuta a saman asalin mas'ala wacce ake bugawa cikin 
abinda ke hannun kowane magaji don samun kashinsa a wannan 
kaddarawar. 

Juz'i = Jami'a/Asalin mas'ala 
5. Nemo kashin kowanne magaji 
Za ka nemo kashin kowanne magaji a teburan nan guda biyu sannan ka auna 
tsakaninsu, duk wanda yafi kankanta shine kashin wannan magaji “mafi 
karanci wanda ya ke tabbas”. 
Rubuta wannan kashi a karkashin Jami'a daura da wannan magaji. 
6. Nemo kashin da za'a ajiye (wakafi) 
FOMULA 1 
Kashin da za a ajiye ga magajin da aka ambata shine; 


wakafin = kashinsa (NMJ) - kashinsa (MC) 
(magaji) 


FOMULA 2 
Jumular wakafin dukkan magada, shine; 


Jumlar Wakafi = Jami'a - Jumlar kashin magada 


MISALI 
Mace ce ta mutu ta bar Miji (1/2) da Uwa (1/3) da Dan-uwa shakiki khunsa. 
Nuna wannan rabo a tebur ka baiwa kowanne magaji kashi mafi karanci 


wanda yake tabbas. 


AMSA 


31 


Ka bi wannan amsa tare da duba tebur na 4(3) daga lokaci zuwa lokaci. 

> Gudanar da rabon a tebura biyu, 

i. Kaddarawar khunsa namiji 

Asalin mas'alar va kama gida shida (6). Miji kashi Uku (3), Uwa kashi bivu 
(2), Shakiki khunsa kashi dava (1) da asibci. 

ii. Kaddarawar khunsa mace 

Asalin mas'alar va kama gida shida (6) wacce za a vi aulunta zuwa gida 
takwas (8), shakikiva khunsa kashi uku (3), Duba tebur. 

> Auna tsakanin mas'alolin bivu 


Asalin mas'alar farko - 6 

Asalin mas'ala ta bivu tare da aulu - 8 

Shida (6) da takwas (8) sun vi Tawafuki a cikin karamar lamba bivu (2). 
Wafkin shida, shine uku (3) domin 6/2 - 3 

> Nemo Jami'a 


Buga wafkin shida (6), wato uku (3), a cikin Asalin masala ta biyu, wato 
takwas (8) 

3x8- 24 

Rubuta ashirin da hudu (24) a matsayin Jami'a 

> Nemo Juzu'us Sahami 

Mas'alar farko (6) 

Juzu'i- 24/6 = 4 

Rubuta hudu (4) a bisa mas'alar farko, wato akan (6).Duba tebur 

Mas'ala ta biyu (8) 

Juzu'i- 24/8 - 3 


Rubuta uku (3) a bisa mas'ala ta biyu, wato akan (8). Duba tebur. 


> Nemo kashin kowanne Magaji a karkashin Jami'a 


32 


Buga juzu'i a cikin abinda da ke hannun kowane magaji kamar haka: 
a) Kashin Miji 
A kaddarawar khunsa namiji = 4x 3-12 
A kaddarawar khunsa mace = 3 x 3-9 
Idan ka auna tsakanin goma sha biyu (12) da tara (9); 9 12. Tara (9) ita 
ce mafi kankanta. 
Rubuta tara (9) a karkashin Jami'a daura da gidan miji. 
b) Kashin Uwa 
A kaddarawar khunsa namiji = 4 x 2-8 
A kaddarawar khunsa mace = 3x 2 = 6 
Za ka dauki shida (6) a matsayin kashin Uwa domin ita ce mafi kankanta. 
Rubuta shida a karkashin Jami’a daura da Uwa. 
c) Kashin shakiki khunsa 
A kaddarawar khunsa namiji = 4 x 1 = 4 
A kaddarawar khunsa mace = 3 x 3 = 9 
Kashinsa na kaddarawar khunsa namiji, wato (4) shine mafi kankanta. 
Rubuta hudu (4) a karkashin Jami’a daura da khunsa. 
> Nemo wakafi (ajiva) 
Jumlar kashin magada=9+6+4=19 
Jumlar Wakafi = Jami’a - Jumlar kashi 
= 24-19 
=5 
Za'a ajive biyar (5) a matsavin wakafi har ya zuwa lokacin da aka tantance 


halin khunsa. Duba tebur na 4(3) 


Tebur na 4(3) 


33 


Kaddarawar 
Khunsa namiji 


kaddarawar 
khunsa mace 


4 3 Jami'a 

Asalin Asalin (24) 

(6) te (8) 
Miji 1/3 3 Miji 1/2 3 9 
Uwa 1/3 2 Uwa 1/3 2 6 
Shakiki | As 1 Shakikiva | 1/2 3 4 
(khunsa) (khunsa) 

(6) (8) (19) 

Wakafi -5 
Tambava ta 4(3) 


Mace ta mutu ta bar Miji (1/2) da Shakikiva (1/2) da Dan'uwa li'abbi khunsa. 


Nuna rabon ka baiwa kowanne magaji kashi mafi karanci wanda ja ke 


tabbas. Duba amsa a karshen littafi. 


34 


BABI NA BIYAR (5) 


RABON GADO TARE DA DAN-CIKI 
*AL-HAM-LU* 


A littafi na daya an kawo sharudan gado guda uku (3) wadanda sai sun cika 
ake cin gado. Daga cikinsu akwai “tabbatar da rayuwar magaji a lokacin 
da mamacin ya mutu”. Amma Dan-kciki a cikin cikin Uwarsa babu mai iya 
tantance hakikanin halin da yake ciki sai dai bayan haifuwarsa. Babban kalu 
bale shine yadda za a tantance a wane hali za a haife shi. 

= Shin rayayye za a haifeshi ko matacce? 

= Namiji za a haifa ko mace? 


= Da daya zaa haifa ko tagwaye? 


Sanin hakikanin wadannan sai Allah masanin abinda ke cikin mahaifa. 
Saboda haka wasu su kan jinkirta rabo har sai bayan haifuwa, a lokacin 


nan an tantance ravuwar jinjiri kuma an san ko namiji ne ko mace ce. 


Amma babu laifi a gaggauta rabo kafin haifuwa. Za a yi rabo na farko a baiwa 
kowane magaji kashinsa a hannunsa, sai a ajiye kashin Danciki a saurari 
haifuwa. 

Idan an haife shi rayayye sai a ba shi abinda ya cancanci ci na gado. Idan 
kuwa an haife shi matacce ba zai ci gado ba sai a juyarda kashinsa ga abokan 


rabonsa. 


35 


Sharudan bayar da gado ga Dan-ciki 


Dan-ciki zai ci gado ne idan ya cika wadannan sharrruda guda biyu (2): 

1. Lallai ne Dan-ciki ya kasance samamme a cikin mahaifiyarsa a 
lokacin da wanda zai gada ya mutu. Za'a iya gane hakan musamman ta 
hanyoyin zamani na awun ciki da “scanning'. 

2. Lallai ne ya kasance an haife shi rayayye, rayuwa wacce take 
tabbatacciya. 

Sharadi na Farko 

Dan-ciki va kan kasance sammame a cikin uwarsa, farko, idan akwai 

alamomin cikin sannan kuma a ka haife shi a kowanne lokaci ko da bayan 

shekaru biyu ne daga mutuwar mamacin. 

Sayyada Aisha (R.A) ta ce, “dan ciki baya zama a cikin uwarsa sama da 

shekara bivu koda kimanin da kadawar mazari'. Ma'ana tilas a haife 

shi ko ayi barinsa. 

Amma a Maz-habar Imam Malik Da zai iya zama a cikin mahaifa har 

tsawon shekaru hudu. 

Sharadi Na Biyu 

Akan tabbabatar da cewa an haifi Dan-ciki “rayayye kuma mai 

tabbatacciyar rayuwa” ta daya daga cikin wadannan hanyoyi: 

Ko dai aji ya yi kuka, ko atishawa, ko kuma ya kama nonon uwarsa, ko 

kuma aga ya yi motsi tsawon lokaci kafin ya mutu. 

Yayin da aka tabbatar da rayuwarsa ta wadannan hanyoyi to zai ci 
gado, haka kuma za a sallaceshi in ya mutu. Amma idan aka haife shi 
matacce ko da wani sashen jikinsa ne ya fito amma ba a kammala 
haifuwarsa ba ya mutu, ba zai ci gado ba kuma ba za a sallace shi ba. 

A wani Hadisi, rayuwar Nasa'i da Turmuzi, Manzon Allah (S.A.W) ya ce; 


Ma'ana, “Idan jinjiri ya yi kuka za a sallace shi kuma zai ci gado” 


36 


Dangantakar Dan-ciki da Mamaci 


Dangantakar da ke tsakanin Mace mai ciki da Mamaci ta kan nuna irin 
dangantakar wannan Dan-ciki da Mamacin. 

Misali, idan mamaci ya bar matarsa da ciki za ka ga cewa abinda za ta 
haifa Da ne ko “Ya ce ga mamacin. Matar Dan-mamaci za ta haifi jika Dan- 
da ko “Yar-da ga mamacin. Duba tebur da ke kasa ya dunkule irin 
wadannan dangantaka: 


Tebur mai nuna dangantakar Dan-ciki da Mamaci 


S/N | MAI CIKI ABINDA ZA TA HAIFA KO ZAI CI GADO 
NAMIJI MACE 
1. Matar mamaci Dako Ya 4 4 
2. Matar Dan-mamaci Dan-da ko 'Var-da 4 4 
3. Matar Jikan-mamaci Dan-jika ko 'Yar-jika 4 4 
4. Uwar mamaci (a gidan | Shakiki ko shakikiya 4 4 
ubansa) 
5. Matar Uban Mamaci | Li'abbi ko li'abbiya 4 4 
(Yaduko) 
6. Uwar mamaci (a gidan | Li'ummi ko li'ummiya 4 4 
wani mijink) 
7. Matar shakiki ga | Dan shakiki ko ‘Yar shakiki 4 K 
mamacin 
8. Matar li'abbi ga | Dan-li’abbi ko ‘Yar-li’abbi 4 K 
mamacin 
9. Matar Baffa Shakiki Dan baffa shakiki ko “Yar 4 K 
baffa shakiki 
10. |Matar Baffa Li'abbi Dan baffa li'abbi ko “Yar 4 K 
baffa li'abbi 
11. | Yar Mamaci Dan-ya ko “Yar-'ya K K 
12. |Shakikiya ga amamaci | Dan-shakkv ko 'Var-shakkv X X 


37 


Yadda Ake Raba Gado Tare Da Dan-ciki 
Idan akwai Dan-ciki a cikin magada za a gudanar da rabo a cikin tebura guda 
biyu (kamar dai khunsa). Tebur na farko akan kaddarawar Dan-ciki namiji 
ne, tebur na biyu akan kaddarawarsa mace. Za a baiwa kowanne magaji 
kashi mafi karanci wanda ya ke tabbas (kamar dai khunsa). Za a ajiye 
wakafi har ya zuwa haifuwar jariri. 
Dan-ciki ya na da halaye biyar (5) na cin gado: 
1) Ainda Dan-ciki ya kadaita ko kuma ya kare abokan rabonsa 
Ka'ida anan ita ce za a ajiye duk dukiyar gaba daya har ya zuwa haifuwa. Idan 
an haife shi rayayye sai a bashi duka dukiyar a hannunsa. Amma idan aka 
haife shi matacce sai a juyar da dukiyar ga wadanda suka cancanta daga cikin 
abokan rabo wadanda ya kare a da can. 
Misali 
Mutum ne ya mutu ya bar Matar Dansa mai ciki da Dan-uwa li'ummi. 
A wannan misali Dan-ciki ya kare liummi domin Dan-cikin reshe ne ga 
mamacin. Idan an haife shi namiji va zama Dan-da, saboda haka zai ci dukiva 
gaba davanta da asibci. Idan an haife shi mace va zama 'Var da, za ta ci dukiva 
gaba dava, rabi faralan sannan rabi raddan. Nuna rabon a tebur. 
2) A inda Dan-ciki ba ya cin gado ta kowacce fuska 
Wato ba ya cin gado walau a kaddarawarsa namiji ko a kaddarawarsa mace. 
KA'IDA 
Anan ba za a vi la'akkari da wannan Dan-ciki ba domin ba shi da gado ta 
kowacce fuska. Sai a raba dukiva ga sauran magada. 
Misali 
Mutum ne va mutu va bar Matar aure da Uba kuma Uwarsa mai ciki wacce 
ta ke aure a gidan wani miji ba Uban mamaci ba. 
Amsa anan ita ce, za a raba dukiva ga Matar aure da Uba da Uwa su kadai, 


domin ko da an haife shi zai zama li'ummi ko li'ummiva. 


38 


Uba va kare li'ummai daga cin gado saboda haka babu gado ga wannan Dan- 

ciki ta kowacce fuska. Nuna rabo. 

3) Ainda Dan-ciki zai ci gado ta fuska daya kawai 

Wato zai iya cin gado ta kaddarawarsa namiji kawai (ko akasin haka). 

KA'IDA 

Za a gudanar da rabo a bisa kaddarawar Dan-cikin zai ci gado, sannan a 

baiwa kowanne magaji kashinsa. Sai a ajiye kashin Dan-cikin har ya zuwa 

haifuwa. Idan ya tabbata magaji sai a bashi kashinsa. Idan kuwa ba zai ci gado 

ba sai a juyar da kashin nasa ga abokan rabo. 

A nan za ka tara jumlar kashin da ke hannun abokan rabo ka sanya ta Jami'a 

wacce za ta dunkule rabon. 

Misali 

Mutum ne ya mutu ya bar Matar aure da Baffa da kuma Matar shakikinsa mai 

ciki. 

Amsa 

Za a baiwa Matar aure rubu'i (1/4), sai a ajiye shauran kashi uku cikin hudu 

(3/4) har ya zuwa bayan haifuwa. Idan an haife shi namiji ya zama Dan 

shakiki sai a bashi abinda aka ajiye, domin ya kare Baffa. 

Idan an haife shi mace ya zama 'Var shakiki ba za ta ci gado ba, domin ta na 

cikin zul-arham kuma akwai masu cin gado da farali. Anan Baffa zai ci abinda 

aka ajiye da asibci. Nuna rabon a tebur? 

4) Ainda Dan-ciki zai ci gado sannan kashinsa ksun daidaita a fuskokin 
biyu 

Wato kashinsa na kaddarawar namiji yayi daidai da kashinsa na 


kaddarawarsa mace. 


KA'IDA 
Za a gudanar da rabo a baiwa kowanne magaji kashi cikakke, sannan a ajiye 


kashin Dan-ciki har ya zuwa haifuwa. Idan an haife shi rayayye mai 


39 


tabbatacciyar rayuwa sai a ba shi kashinsa. Amma idan an haife shi matacce 
sai a juyar da kashinsa ga abokan rabo. 

Misali 

Mutum ne ya mutu ya bar Shakikiya da Li'abbiya da Uwa mai ciki wacce ta 
ke auren Miji ba Uban mamaci ba. 

Amsa 

Dan-ciki, kowane irin jinsi aka haifa, namiji ko mace, rabonsa ya kama 
sudusin dukiya yadda ya ke a tebur na 5(1). 

Za a ajiye kashin liammi har ya zuwa haifuwa. Idan an haife shi rayyayye sai 
a bashi wannan kashi. Idan kuwa an haife shi matacce sai a juyar da kashinsa 


ga abokan rabo. 


Tebur na 5(1) 
Kaddarawar Kaddarawar 
Dan-ciki namiji Dan-ciki mace 
Jami'a 
(6) (6) (6) 
Shakikiya 1/2 3 shakikiya 1/2 3 3 
Li'abbiya 1/6 1 Li'abbiya 1/6 1 1 
Uwa 1/6 1 Uwa 1/6 1 1 
Li'ummi 1/6 1 Li'ummiya 1/6 1 0 
(Dan-ciki) (Yar-ciki) 
(6) (6) (5) 
Wakafin 1 


40 


5. Ainda Dan-ciki zai ci gado amma kashinsa sun banbanta a fuskokin 
biyu 
KA'IDA 


Za a buga rabo a cikin tebura bivu, farko a kaddarawar Dan-ciki namiji, 
sannan a kaddarawarsa mace. Za a baiwa kowanne magaji kashi mafi 
karanci daga cikin abinda ya samu a bangarorin biyu. Sai a ajiyewa Dan- 
ciki kashi wanda vafi girma a tsakanin abinda va samu a teburan bivu. Idan 
an haife shi ravavve sai a bashi abinda va cancanci ci daga ciki abinda aka 
ajive masa. 

Idan va cancanci dukkan abinda aka ajive sai a bashi. Idan va ci sashe kawai, 
to za a bada sauran ga abokan rabon su hada akan nasu. 

Wakafi = Jami'a - Jumlar kashin magada. 

Misali 


Mutum ne ya mutu va bar Matarsa mai ciki da Uba da kuma Uwa. Nuna rabon 


a tebur? 
Tebur na 5(2) 
Kaddarawar Kaddarawar 
Dan-ciki namiji Dan-ciki mace 
Jami'a 
(24) (24) (24) 
Matar 1/8 3 Matar 1/8 3 3 
aure aure 
Uwa 1/6 4 Uwa 1/6 4 4 
Uba 1/6 4 Uba As, 1/6 5 4 
Da As 13 Ya 1/2 12 12 
(a ciki) (a ciki) 
(24) (24) (23) 
Wakafin 1 


BABI NA SHIDA (6) 


RABON GADO TARE DA WANDA YA 'BACE 


AL-MAF-KUD 
AL-MAF-KUD shi ne wanda ya 'bace, ba a san inda ya ke ba, kuma ba a jin ko 


labarinsa, ballantana a san a halin da ya ke ciki. Shin ya na halin rayuwa ne 
ko kuwa ya mutu ! 
Sharadi ne ba za a zartadda duk wata mu'amalla da ta shafi wanda ya bace 
ba har sai an tabbatar da halin da ya ke ciki. Ma'ana ba za a gudanar da su ba 
har sai an tantance ko yana halin rayuwa ko kuma ya mutu. Misalai a nan su 
ne; 

1. Matarsa ba za ta yi Idda ta yi aure ba har sai an tantance ya mutu. 

2. Ba za a raba dukiyarsa gado ba har sai an tantance va mutu 

3. Ba zai ci gadon dukiya ba har sai an tantance ya na da rai a lokacin da 


mamacin ya mutu. 


Yadda ake tantance halin wanda ya ‘bace 

Ana tantance halin wanda ya ‘bace ta wadannan hanyoyi guda uku (3):- 

1. Ko daia sami sahihin labarin cewa ya na da rai ko bayyanarsa shi kansa 

2. Ko kuma a sami sahihin labarin mutuwarsa ko ganin gawarsa. 

3. ko kuma dai 'bacewar ta sa ta dauki tsahon lokaci wanda Alkali zai iya 

tabbatar da hukunci akan cewa ya mutu (abinda ake cewa Gaiba) 

Malaman fiqhu sun yi sabani akan yadda za a tabbatar da mutuwar wanda 
ya ‘bace. (Duba littafin Al-mawarith fish'shari'atil islami na sheikh 
Muhammad Aliyu As-sabuni) 
Mafi rinjayen zance shine akan fawwala lamarin al-maf-kud a hannun Alkali. 
Alkali zai yi nazari ya yanke hukuncin da ya dace. Farko, Alkali zai yi duba ga 


irin halin da al-maf-kud din ya ‘bace a cikinsa. 


42 


A. Idan al-muf-kud din ya 'bace a halin da ake karfafa zaton 
halakarsa 


Kamar ya 'bace a filin vaki, ko a cikin girgizar kasa, ko a jirgin ruwa wasu 
suka nutso wasu suka tsira, ko surkukin daji mai yawan 'vam-fashi da namun 
daji da dai sauransu. Hukunci anan shine za a yi ta nemansa har shekara 
hudu (4). 

Idan ba a same shi ba kuma ba a ji labarinsa ba har zuwa shekara hudu (4), 
to Alkali zai iya tabbatar da mutuwarsa. Daga nan za a iya raba dukiyarsa 


gado, kuma matarsa za ta iya yin Iddar mutuwa sannan ta yi aure. 


B. Idan Al-maf-kud va 'bacea halin da ba a karfafa zaton halakarsa 
kamar ya yi balaguro, ko tafiyar neman ilimi, ko ya tafi fatauci da sauransu. 
Hukunci a nan sai a yi ta nemansa tsawon shekaru masu tarin yawa. Za a 
lura da mutuwar tsarekunsa a cikin garinsu, domin mutuwarsu alama ce 
mai nuna cewa shima babu mamaki ya mutu. Ana iya fahimtar haka lokacin 
da aka lura shakarunsa na haifuwa sun kai casa'in (90). Amma Imam Malik 
ya rawaito shekara saba'in (70) da haifuwa daga Hadisin Manzon Allah 


(S.A.W) 


Ma'ana 

Manzon Allah (S.A.W) ya ce, “tsawon rayuwar (mutane) a cikin alummata 
tsakanin shekara sittin (60) zuwa saba'in (70)'. 

Bavan tabbatar da wannan hukunci za a iva raba dukivarsa gado haka kuma 


matarsa za ta vi Iddar mutuwa sannan ta vi aure. 


43 


YADDA AKE RABA GADO TARE DA AL-MAF-KUD 


Wanda ya 'bace zai ci gado idan har an tabbatar da rayuwarsa a lokacin da 
mamacin ya mutu. Amma ba zai ci gado ba idan an tabbatar da mutuwarsa 
ko kuma Alkali ya zartadda hukunci akan cewa ya mutu. 

AL-MAF-KUD ya na da halaye guda biyu (2) na cin gado;- 

(1) Ainda ya kadaita ko kuma ya kare abokan rabaonsa daga cin gado 
Ka'ida 

Za a ajiye dukiya gaba dayanta har sai an tabbatar da halin al-maf-kud. 

Idan an tabbatar da rayuwarsa sai a ba shi dukiya gaba daya. Amma idan 
Alkali ya tabbatar da mutuwarsa sai a raba dukiyarsa ga sauran abokan 
rabonsa. 

Misali 

Mutum ne ya mutu ya bar Shakiki da Shakikiya da kuma Da wanda ya “bace. 
Bayyana rabon. 

Da ya kare duk 'Van'uwa daga cin gado, saboda haka za a ajiye dukiyar har 


sai an tabbatar da halin da wannan Da yake ciki. 


2. A inda zai ci gado tare da abokan rabo 
KA'IDA 
Za a gudanar da rabo akan kaddarawa biyu (2). Farko, akan kaddarawarsa 
rayayye, na biyu akan kaddarawarsa matacce. Za a ajiye kashin wanda ya 
'bace har ya zuwa bayyanar halinsa. Sannan za a baiwa kowanne magaji 
kashinsa kamar haka;- 
i. Kashi cikakke, idan har Al-maf-kud ya ci gado a kaddarawar biyu 
sannan kashin nasa a bangarorin biyu sun zama daidai. 
ii. Kashi mafi kankanta, idan Al-maf-kud yaci gado a kaddarawar biyu 
amma kashinsa sun banbanta a bangarorin biyu. 
iii. Ba za'a bashi komai ba a rabon farko, idan ya ci gadon a kaddarawa 


daya kawai (bangare daya kawai) 


44 


MISALAI: 


Misali na daya (1) 


Mutum ne ya mutu ya bar Matar aure da Uwa da Li'abbi da kuma Shakiki 


wanda ya “bace. Nuna rabon? 


AMSA An dunkule rabon a tebur na 6 (1) 


Tebur na 6 (1) 


Kaddarawarsa Rayayye 


Kaddarawarsa Matacce 


(12) (12) | (12) 
Matar Aure YA 3 Matar Aure 1/4 13 3 
Uwa 1/6 |2 Uwa 1/3 (4 2 WKF 2 
Li abbi MJB |O Li'abbi AS 5 0 WKF 5 
Shakiki (Maf-kud) | AS | 7 Shakiki MRM |0 0 WKF 7 
(Maf-kud) 
12 (12) (5) 


Karin bayani akan tebur na 6 (1) 


Tebur na 6 (1) ya nuna rabon farko kafin a tantance halin Al-maf-kud. Za'a 


baiwa kowanne magaji kashinsa da ke karkashin Jami'a. 


Amma bayan tantance halin Maf-kud za a kammala rabon kamar haka: 


> Idan ya bayyana rayayye za a bada wannan wakafin (7) da ke ajive ga 


Al-maf-kud din, rabo ya kamala. 


> Idan kuma aka zartadda hukunci ya mutu ,to, za a raba wakafin (7) din 


ga abokan rabo kamar haka: 


Uwa za a ba ta Karin kashi - 2 


Li'abbi za a bashi kashi = 5 


Jumulla an rabe wannan wakafi kashi = 7 


45 


Misali na biyu (2) 


Mutum ne ya mutu ya bar Matar aure da Li'ummi da Dan-baffa shakiki da 
kuma “Yar -da wacce ta “bace. Nuna rabon a tebur. 


AMSA 
TEBUR NA 6 (2) 
Kaddarawarta Rayayyiya Kaddarawarta Matacciya 
3 2 Jami'a 
(8) (12) | (24) 
Matar Aure 1/8 |1 | Matar Aure YA 3 3 WKF 3 
Li ummi MJB (0 | L'ummi 1/6 (2 0 WKF 4 
Dan baffa shakiki | AS 3 | Dan baffa shakiki AS 7 9 WKF 5 
“Yar-da (Mafkuda) | 1/2 |4 | “Yar-da (Mafkuda) MRM | 0 0 WKF 12 
(8) (12) (12) 


Karin bayani akan tebur na 6 (2) 


Tebur na 6 (2) ya nuna rabon farko kafin a tantance halin Al-maf-kuda. Za a 
baiwa kowanne magaji kashinsa da ke karkashin Jami'a. 
Amma bavan tantance halin Maf-kuda za a kammala rabon kamar haka: 
> Idanta tabbata ravavviva za a ba ta wakafin (12), wato rabo va kamala 
ke nan. 
> Amma idan an zartad da hukunci cewa ta mutu za a raba wakafi a 
karawa abokan rabo kamar haka: 
Matar aure karin kashi = 3 
Li'ammi karin kashi -4 
Dan baffa shakiki karin Kashi = 5 
Jumulla an rabe wakafin da aka ajive - 12 


Tambava ta 6 (1) 
Mutum ne va mutu Va bar Matar aure da Uwa da Shakiki da kuma Dan-da 
wanda va 'bace, nuna rabon a tebur. Sai ka duba amsa a karshen littafi. 


46 


BABI NA BAKWAI (7) 
GADON MAGADA JUNA WADANDA SU KA MUTU TARE 


Ka duba irin hadurran da Dan-Adam ke fuskanta a kullum hudowar rana 
daga gabas ya zuwa faduwarta a yamma. Rayuwar ke nan dai wata rana ayi 
kuka wata rana ayi dariya. Babu abinda mutum zai yi sai hakuri da kuma 
sallamawa ga ikon Mahallicci Maijuya al'amurran bayinSa. 
Sau da vawa ''Van'uwa magada juna su kan halaka a cikin wata musiba yadda 
ba za a iya tantance wanda ya riga mutuwa ba a tsakanin su. Misali, a wasu 
lokutan yana da wahala a fahimci wanda ya riga mutuwa a cikin jirgin sama 
ko jirgin ruwa daya kife ko ya nutso a cikin teku ko mutanen da suka mutu a 
cikin teku ko hadarin mota da sauransu. Tambayoyi biyu a nan su ne: 
1. Wane sharadi ne sai ya cika kafin wadannan halakakku su ci gadon 
junansu? 
2. Kuma yaya za ka raba gado idan irin wannan mush-kila ta faru? 
KA'IDOJI 
1. Sharadi ne kafin a raba gado “a tabbatar da rayuwar magaji a lokacin 
da wanda za a gada din ya mutu”. Saboda haka matukar an fahimci 
wanda va riga mutuwa daga cikin “Yan uwa magada juna to al'amari ya 
bayyana a fili. Magajin da aka tabbatar da rayuwarsa zuwa wani lokaci, 
komai kankantar lokacin zai ci gadon wannan da ya riga shi mutuwa. 
Domin idan ka duba za ka ga sharadi ya cika, wato “an tabbatar da 
rayuwar magaji bayan mutuwar wanda za'a gada”. 


Misali, mota ce ta vi hadari da 'van'uwa su biyu sai Dan'uwa na farko 
ya mutu anan take amma na biyu bai mutu ba sai bayan misalin awa 
daya (ko kasa a haka) ka ga wannan Dan'uwa na biyu zai ci gadon na 
farko, sannan kuma sai a raba dukiyar mamaci na biyun ga magadansa. 
2. Amma idan 'Yan'uwa magada juna suka halaka sannan ba a tantance 


wanda ya riga mutuwa ba, to babu gado a tsakaninsu, wato babu 


47 


wanda zai ci gadon wani a tsakaninsu. Akan raba dukiyar kowannensu 
ga nasa magadan kawai. 
MISALI 
Mutum ne da matarsa su ka mutu a cikin wata musiba yadda ba a tantance 
wanda ya riga mutuwa ba. Dukkaninsu su biyu suna da dukiya kuma 
tsakaninsu akwai 'Ya'ya Maza su uku. Bayan haka Matar ta na da Da tare da 
wani mijin. Sannan kuma shi wannan Miji mamaci ya na da wata Matar aure 


wacce su ka haifi Da tare da ita. Raba wannan gado? 
AMSA 


Tantance Magadan Kowanne Mamaci 


Miji (Marigayi) Matar Aure (Marigayiya) 


Da tare da wata matar Matar Aure 'Va'và Maza su Uku Da tare da wani mijin 


Magadan Kowanne Mamaci 
Miji (marigayi) Matar Aure (marigayiya) 


48 


1. Matar Aure 
2. Da Li'abbai 
3. Da (3) 


Tebur na 7 (1) 


(8) 1032) 
Matar Aure | 1/8 1 4 
Da (4) AS 7 7x4 

(8) |(32) 


1. Da (3) 


2. Da 


Li ummai 


Tebur na 7 (2) 


(4) 


Da (4) 


AS 


1x4 


(4) 


AMSOSHIN TAMBAYOYI 


49 


Amsar Tambaya Ta 1 (1) 


(1) (1) Jami'a 

(24) (12) | (24) 
Matar aure 1/8 3 3 
Uba 1/6,As 5 5 
Uwa 1/6 4 4 
'Var-da Yo 12 TMT 0 
(24) | Miji YA 3 3 
Uwa 1/6 2 2 
Yaya maza (2) JAS 4 4 
'Va'va mata (3) 3 3 

(12) | (24) 


- Auna (12) da (12)-Tamasul 
- Jami'a=24 


- Kowace ‘Ya kashi daya (1) -Kowane Da kashi biyu (2) 


Amsar Tambaya Ta 1 (2) 


50 


(5) (3) (5) Jami'a 
(24) (27) (135) (12) (405) 
Uwa 1/6 14 20 60 
Uba 1/6 4 20 YMT 0 0 
Matar aure 1/813 15 45 
'Ya'ya mata (5) 2/3 | 16 80 240 
(27) (135) | Matar Aure | 1/4 3 15 
Shakikiya 1/2 16 30 
Liummi 1/6 | 2 10 
Dan-dan'uwal AS |1 5 
Shakiki 
(12) (405) 


Auna 20 da 12 - Tawafuk 


i. Wafkin 20 = == 5 


ii. Wafkin 12 = == 3 


iii. Jami’a = 3X135 = 405 


iv. Kowace Ya mace ta na da, 240/5 = 48 


Amsar Tambaya Ta 1 (3) 


51 


(13) (3) 


(22) (15) (22) (13) (195) 
Miji A |3 VMT 0 
‘Ya’ya mata(2 2/3 | 8 104 
Uwa 1/6/2 26 
Uba 1/6/2 26 
(15) Shakikiya | 2 6 18 
Uwa 1/6 |2 6 
Matar aure | % 3 9 
Li'ummi 1/6 (2 6 
(13) (195) 


- Auna (13) da (3) - Tabayun 


-Jami'a = 13X5 = 195 Kowace “Ya ta nada - 104/2 = 52 


Amsar Tambaya Ta 4 (1) 


52 


Kaddarawar Khunsa Namiji 


Kaddarawar Khunsa Mace 


14 4 Jami'a 
(2) (6) (7) | (28) 
Miji vo 1 Miji 1/2 13 13 
Shakikiya y2 1 Shakikiya 1/2 (3 13 
Li'abbi (Khunsa) | AS 0 Li'abbiva (Khunsa) |1/6 (1 2 
(2) (7) (28) 
Anyi aulu ga li'abbiva khunsa 
Amsar Tambayar ta 4 (2) 
Kaddarawar Khunsa Namiji Kaddarawar Khunsa Mace 
1 1 
Jami'a 
(6) (3) (6) (3) | (3) 
Uwa 1/3 |2 Uwa 1/3 2 2 
Li'ummi (Khunsa) (1/6 1 Li'ummiva 1/6 1 1 
(Khunsa) 
(3) (3) (3) 


Farlan-wa-raddan. 


Amsar tambava ta 4(3) 


53 


Kaddarawar Khunsa namiji 


kaddarawar khunsa mace 


7 2 Jami'a 
(2) 46) (7) | (14) 
Miji Yo 1 JMiji 1/ 3 6 WKFI 
Shakkv % 1 | Shakky 1 3 6 |WKF1 
Li'abbi(khunsa) | AS O | Li'abbiya(khunsa) | 1/6 1 0 
(2) (7) (12) | WKF 2 
An yi aulu ga li‘abbiyya. 
Amsar Tambaya ta 6(1) 
Kaddarawarsa Rayayye Kaddarawarsa Matacce 
1 2 Jami'a 
(24) (12) | (24) 
Matar aure 1/8 3 | Matar aure 1/4 3 3 WKF=3 
Uwa 1/6 | 4 | Uwa 1/3 4 4 WKF-4 
Shakiki MJB | 0 | Shakiki AS 5 0 WKF-10 
Dan-da As 17 | Dan-da Mrm |0 0 Jumlar 
(Maf-kud) (Maf-kud) WKF-17 
(24) (12) | (7) 


LITTAFFAN DA AKA DUBA 


54 


1) 


2) 


3) 


4) 


3) 


Tarjamar Ma'anonin Al-Kur'ani Mai Girma — na Sheikh Abubakar 
Mahmud Gumi. (1979) 


Al-mawarith fish-shari’atil islami - na Sheikh Muhammad Aliyu As- 
sabuni (2002) 

As-halul Madariki — (Juz'i na uku) — Sarhin Sheikh Abubakar Kash- 
nawi akan Ir-shadus Salik na Ibn As-kar. Bugun Madaba’ar Dar El- 
fikr, Beirut-Lebanon. (2000) 

Min-hajul Muslim — (Sabon bugu) na Sheikh Abubakar Jabir Al- 
jaza'iri; Bugun Madaba'ar Dar El-fikr, Beirut — Lebanon. (2003) 
Muwadda Imam Malik — ruwayar Yah-ya dan Yah-ya Al-laisi; Bugun 
Madaba'ar Dar El Kutubul Ilmivi, Beirut-Lebanon (1984) 


55 


